





 — 2) 


ŵ. 


CERDD GOF AW í^ 'N t 


AM Y DIWEDDAR 


TAR GYS, dAOTHU TOINUEOLILHUPES, 


DREWEN, 
(Mam y PARCH. T. Pairumes, D. D., NEUADDLWYD)) 


Yr hwn a fu farw yn Eime-Regis, Dorsetshire, y 23ain 
o Dachwedd, 1834, yn 29 oed. 


* 


| < Gwynfydedig yw y Meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd.” 


“Uniawn yíain a wna fo— 
* Duw Funer gwnaed a fyno. —Gno. OWAIN. 


—ít 


Gan JOHN JONES, FOLYN EBRELnL.) 


Bod fy Mrawd Parchedig wedi ymadael a'r fuchedd hon sydd 
wirionedd anwadadwy—lIddo ef a minnau gyfrinachu a theithio 
llawer gyda'n gilydd sydd ffaith sicr— , caf ei weled, ei glywed, a 
| mwynhau ei gyfrinach byth yr ochr hyn sydd beth hollol anmiis- 
| gwyliadwy—Y caf ei weled ar ardaloedd gwynfyd sy dra gobeithiol 
| genyf— Bod ìuoedd a'u calonau yn hiraethlawn ar ei ol a brofir yn 
|. rhwydd—Ei fod yn awr yn uchel mewn gogoniant yw crediniaeth 

ei holl gyfeillion—Ei fod yn meddu galluoedd a synwyrau cryfion 
| felyn, rhinweddau a grasusau amlwg fel Cristion, a doniau a 
| chymmwysderau helaeth fel Gweinidog, a wirir gan bawb a'i had 
| waenai. Nid hawdd cael neb yn llawnach o nodweddau cyfaill na 
| Mr. P. Treuliodd eì oes fer mewn ffyddloudeb yn ngwinllan eì 

Arglwydd— Gwnaeth lawer mewn ychydig. Cofir yn hir am dano 
| ar hyd broydd a bryniau Cymru. i'w Weddw, i'w Dad a'i Fam a'i 
| Chwiorydd, a'i Gyfeillion oll y byddo tangnefedd Duw. 

Pr. M.R 


— 


BRIGSTOCKE, ARGRAFFYDD, CAERFYRDI 





















































1 


to 


e> 


o 


CERDD GOFAWL, &c. 





DEFFRO f' Awen, deffro'n gymmen, 
Eilia 'n gywraìn Alar Gân, 
Fal bo sain dy odlau llachar 
Dros y ddaear liwgar lân ; 
Dos i ystyr llawn dy destyn, 
Dos yn sydyn iesin iaith, 
Mewn rheolau golau gwiwlan, 
Uniawn anian at dy waith. 


Duw trag'wyddol--hollol allu, 
'R hwn sy'n gorlywyddu'r byd, 
Sydd a'i ffyrdd uwchlaw gwybodau 
Engyl golau'r nefoedd glyd, 
Mae'n gweithredu hwnt i'r lleni, 
Mewn tywyllni dirfawr iawn, 
Uwch dirnadaeth êang helaeth, 
Yr holl greadigaeth lawn. 


Tor y bydoedd, Llyw y lluoedd, 
Drwy holl nefoedd wen a llawr, 
Sy'n llywyddu holl naturiaeth, 
Gyd yn ol ei Arfaeth fawr, 
Wrth ei arch mae'r mellt yn hedeg 
Drwy yr hoywdeg wybren fry,— 
Enaid anian oll yn gyfan, 
Gryna gan ei daran gry'. 


Gallu dwyfol yr Anfeidrol 
Dduw trag'wyddol, nefol Ior, 
Ymddangosai yn bur helaeth, 
Cyn cre'digaeth haul na llo'r, 
Ym modoldeb y cor nefol, 
Sydd o fewn i'r duwiol dir, 
Yn rhoi'r clodydd *&irian, gwiwrydd, 
I'w Creawdydd, Perydd pur. 
Goralluoedd mawr, anfeidrol, 
Tragywyddol Ior y nef, 
Ynt ogyfuwch mewn eithafoedd 
Yn eì holl weithredoedd ef; 
Yr un gallu fu'n bodoli 
'R holl gre'digaeth fwyngu fawr, 
O'r abwydyn hyd y bydoedd 
Sydd yn lluoedd uwch y llawr. 
Mae llywyddiaeth Ior yn odiaeth. 
O fewn ei lywodraeth lân, 


Ryw nwchafoedd uwch amgyffred 


Ei gre'duriaid fawr a mân; 
'N ol ei Arfaeth a'i Ragluniaeth 

Mae pob goruchwyliaeth gref, 
Tuag atom mewn wedd orau, 
Plygwn ninnan iddo ef. 


















— 





3 


7 Fal yr oe'nt o flaen y diluw, 


Felly heddyw ddynolryw; 
Eu pechodau oe'nt anhydyn, 
Yn cyhoeddi'n erbyn Dnw; 
Yna'r diluw yno'u daliodd, 
Ac a'u boddodd bol yr un, 
Onid yr wyth enaid hyny, 
Ddarfu gredu yn gytun; 
8 Unwedd ydyw ato'r awrhon, 
Er rhybuddion dwysion, da, 
Byw'n annuwìol mae'r hil ddynol, 
Yn eu pechod chwerwol chwa ; 
Er cael gweled barnedigaeth 
Duw yn helaeth ar y wlad, 
Ni effeithia dim, er hyny, 
Iddynt gredu yn y gwa'd. 
Mae arwyddion, ac argoelion, 
I'w gwel'd wrth anwylion nef, 
Fod ein gwaeddau ni drachefen, 
Am fflangellau 'i wialen ef, 
Mae'r duwio:ion yn ymsymmud 
Draw i wlad y gwynfyd clir, 
Fa! bollei Dduw yn farnol, 
Daro yr annuwiol dir. 


10 Ym mhlith ereill ga'dd eu symmud, 

Draw i'r gwynfyd odd ein bla'n, 

Mae JoHN PHILLIPS, hardd flodeuyn, 
Eirian destyn hyn o gân; 

E ddihangodd uwch tymhestloedd, 
Fy i fro y llysoedd gwŷn, , 

Lle mae'n moli, heb ddystewi, 
ít Oen fu'n gwaedu ar y bryn. 


ll Nid oes adfyd, poen, na gofid, 
Ar ei ysbryd ef yn awr, 
Dim ond chwareu'r Alaw newydd, 
Mewn llawenydd uwch y llawr, 
Cofio'i daith yn yr anialwch, 
Mewn dyddanwch heddwch hir, 
Draw ar fanau 'r gwawl ysblennydd, 
Oddifewu i'r dedwydd dir. 
12 E ddych'mygwn y munydau, 
Pan oedd angau'n gwneyd ei waith, 
Ac ei enaid ar ysgogu 
Draw i'r fwyngu ardal faith, 
Fod y bydoedd dirifedi 
Sy'n pelydru drwy y nen, 
Yn llefaru, “ Ymagorwch 
A gollyngwch ef uwch ben!” 


13. Ysgosiadau yr ysbrydoedd, 

Sydd o gylch yn lluoedd ìlawn, 
Ydynt rai o'r pethau rhyfedd, 

Sydd i ni'n ddivgelaidd iawn ; 


o 




















Dichon iddynt fod yn ymyl, | 
Yn filiynau maith di ri”, | 

Ond nis gallant ('r wyf yn credu) ì 
Ymddangosu byth i ni. 


14 Hwyrach fod ei enaid yntau, 

Mewn rhyw ysgogiadau mawr, 
Yn ehedeg oddiamgylch, 

Drwy'r awyrgylch uwch y llawr, 
Ac yn gweled ei gyfeillion, 

A'i anwylion mwynlon mâd,— 
Gweled goror Aberaeron, 

Lle mae'i dirion Fam a'i Dad,* 


i5 Gwel'd yn olau ei berth'nasau, 
Draw ar lanau'r weilgi laith, 
A'r Athrofa f lle bu'n dysgu, 
'N blentyn gwiwgu lawer gwaith ; 
Gwel'd y lleoedd y pregethodd 
Grist a'n prynodd ar y pren, 
Megys golau Efengylydd, 
Yma'n ufydd is y nen, 
16 Gwel'd y manau bu'n myfyrio, 
Ac yn ymboenydio'n fawr, 
O fewn Gweinidogaeth hylwydd, 
Iesu Llywydd nef a llawr, | 
Gwel'd dan wenu mae ef heddy” _ 
Lanau Teifi lwysgu lân, 
Gwel'd € Bro Emlyn,'i effrawl ddyffryn, 
Lle bu'n enyn Dwyfol dân. 


17 Addysgiadau fil'o weithiau, 
Gafodd ef yn mlodau'i oes, 
Er gwybodaeth a dirnadaeth, 
Yn athrawiaeth Crist a'i groes : 
Dwys gynghorion, dwys reolau, 
Mewn nodweddau golau, gwiw, 
Gafodd gan ei fwyn Rieni, 
Tra bu yu eu teulu'n byw. 


18 Effaith hyny ddarfu'i ganlyn 
Draw ì derfyn hardd ei daith, 
Effaith hyny arno heddy” 
Sydd yn nhrag'wyddoldeb maith ; 
Llawer gweddi ga'dd ei dyrchu 
Gyda thaerni fynu i'r nef 
Gan ei Dad a'i Fam anwylaf 
Dros ei enaid gwerthfawr ef, 
: * Gofynodd ei Wraig ìddo unwaith, cyn ei farwolaeth, ychydig, 
A fyddai yn dda ganddo weled rhai o dylwyth ei Dad? Gwedodd - 


( yntau y byddai yn dda ganddo weled eianwyl Fam; Ond, ebe fe, 
“na flinwch o barth hyny, e fyddaf fi yno yn bur fuan. Af heibio 


yno wrth fyned adreu!! 
T Yr Athrofa sydd o dan olygiad ei dduwiol a'i barchedig Dad, 
y Parch. T. Phillips, D. D., Neuaddlwyd. 
“ t'Mae yn hysbys i'r cyffredin yr arferai y. Parch. J. P. enwi eî 
hun a'r ffug-enw “Ioan Bro Emlyn' ambell waith yn y Cyhoedd- 
| iadau Misawl, 











J 
19 Teimlai ogwydd er yn blentyn, 
Ddod ìi ganlyn Iesu gwiw,— 
| Pan yn dair-ar-ddeg ymunwys, 
Gyda phobol Eglwys* Dduw 
Yn ei unfed-flwydd-ar-bymtheg, 
Dyna'r adeg gyntaf bu, 
: Yn ymroddi i gyhoeddi 
Mwyn Efengyl Iesu cu. 
] 20 Gwedi hyny dair o flwyddi, 
” Gwnaeth ef adu Gwlad ei Fam, 
Modd y dawai fel Dysgedydd, 
Yn fwy celfydd ar bob cam ; 
Cychwyn wnaeth ef i'r Drenewydd, 
Lle bu bedair blwyddyn faith, 
Dan olygiad Edward Davis, 
Athraw medrus at y gwaith. 


21 Wedi treulio yn bur effro, 

Ei flynyddau yno i ben, 

Fe'i hordeiniwyd yn Weinidog 
Eglwys enwog y Drewen ; 

Yno'n wresog, nid yn ddiog, 
Bu'n odidog dros ei Dduw, 

Yn cyhoeddi dan lawenu 
Gennadwri'r Iesu gwiw. 


î _ 22 Heb ond enyd o lawenfyd 
Yma yn ei fywyd brau, 
Daeth afiechyd idd ei anian, t 
Nes yn fuan ei wanhau ; 
Pump o flwyddi bu heb adu 
Ei anwylgu Eglwys glvd, — 
| Rhaid oedd myned, a rhoi ffarwel 
| Iddynt oll, a'u gadael gyd. 


23. Y mae galar fwy na goelych, 
| Os gwnawn edrych ar bob llaw; 
| Mawr yw galar ei gyfeillion 
| Yn Drewen a Seion j draw ;— 
| Nentydd, glenydd, bronydd, bryniau, 
ì Llysiau, blodau oll y sy, 
Mewn rhyw drydar dros y ddaear, 
Dan arwyddion galar du. 
| 24. Mae sain nodau galarnadau 
du O gylch Pen'rallt-tybiau || 'nawr, 
' Wrth adgofio mwyn sirioldeb 
Gwedd ei wyneb ar y llawr ; 
| 9. Oofio am ei hardd agweddiad, 
| A'i ymddygiad difrad dwys, 
.. * Derbyniwyd ef yn Aelod Eglwysig yn Neuaddlwydd. 
T Yr afiechyd, pa un achlysurodd iddo roddi fynu.bregethu oedd, 


| Methiant yn ei lais a'i beiriannau ymadroddawl, yr hwn hefyd a'i 
bo dilynodd tra yn y fuchedd hon, 


'* Bryn Seion, agaws i 
ganddo efei hun, 








a Me 


Drewen, yr hon Eglwys a gorpholwyd 


'T X Tŷ yn mha un y lletyai pan oedd yn Drewen. 














6 


Ddwpg ei holl gyfeillion hawddgar 
Dan ryw alar dirfawr bwys. 





25 Y mae degau, oes ugeiniau, 
Fu'n ei gyfeillachau ef, 
| Draw ar lân y Weilgi* donog, 
| Yn hiraethog iawn eu llef; 
| Ei gyfrinach oedd gariadus, 
l Ac yn felus gan bob rhai, 
Mewn cynnulliad cyfarfodau, 
Fil o weithiau yn ddi lai. 
26 Dwys gynghorai ba.b i garu 
' Arglwydd Iesu yn y byd, 
Drwy bob tywydd fel eu gilydd, 
O iawn grefydd oll i gyd ; 
Aberth Iesu oedd ei destyn, | 
Pan oedd yma ar y llawr, dT 
Aberth Fesu byth heb dewi, | 
| ' Fydd e'n nhrag wyddoldeb mawr. | 
' 27 Drwy ryw drefniad, dceth Ragluniad;, 
Disgel fwriad Ior eì Naf, / 
E ga'dd alwad fel Athrawydd, 
[ Athrofa ' Ngwlad yr Haf,;t 
Yn ei wythfed-flwydd-ar-hugain,, 
Yn dra llawen yno'r aeth ; 
Etto 'chydig ga'dd o wynfyd, . i 
/ Gan afie. hyd byddai'n gaeth. 
' 28 Er yn mhell o'r man lle'i ganwyd, 
Nis gadawyd wrtho'i hun, 
Ca'dd Ymgeleddi dduwiol ddawnus,, 
Fal mae'n weddusi bob un ; 
| Etto, ennyd fer fu'r bywyd, 
| Yn y mwyn siriolfyd hyn, 
U Saethau angau mewn llawn ingoedd, 
A'i trosglwyddodd trwy y 2lyn. | 


20 Mewn wedd fuan darfu hedeg, 
Ei fer adeg oll i ben,— 
Naw-ar-hugain o flynyddoedd, 
Oedd pan nofiodd hwnt i'r llen, 
' Oedran lesu'r amser hyny, 
Oedd, yn ol a wedynt hwy, 
í Ddeunaw cant, a'u cyfri'n gywir, 
| Gyda phedwar wyth a dwy. 
E 30 Rhai wythnosau cyn oriau 
Gwawr y borau ddod i ben, 
Iddo hedeg ar iach aden, U 
Heb un niwlen uwch y nen, 














* Glan Mor Ceredigion, Me cafas ei enì a'i fagir. 
tr Somersetshire. 


4 Buan wedi iddo fyned ìi Wlad yr Haf, e briododd yno a Merch 
eddau o bob natur, yr hon fu yn ym. 


ix dra nodedig o barth ei rhinw ! Y i 
geledd ragorol iddo, yn neillduol. yn eì gystudd diweddaf. 

















/ 
E symmudodd angau sydyn 
Draw o'i flaen ei blentyn cu,— 
Ond maent heddyw gyda'u gilydd, 
Mewn llawenydd yn y llu. 


^31. Y mae pob peth yn bur odiaeth 


Yn nhrefnidiaeth Arglwydd lor, 
Trefnu geni, trefnu marw, 
Tros derfynau ti? a mor. 
. Nid â undyn dros y terfyn 
Roddwyd iddyn'gan en Duw, 
ithaid yw marw, myn'd i'r ceufedd, 
Dyna ddiwedd dynolryw. 
32 Adeg Phillips ddaeth ì derfyn, — 
Mewn wedd sydyn darfu 'i daitb, 
Rhaid oedd myned a bodoli 
Oddifewn i'r cyfwng maith ; : 
Ar ddydd Sabboth ca'dd ei eni, 
Ar ddydd Sabboth darfu fyw, 
Mewn diderfyn Sabboth etto, 
Mae'n preswylio gyda Duw. 
39 Y mae adgofiadau gwiwlan, 
i Mewn naws dyddan nos a dydd, 
Yn effeithio dirfawr ddagrau. — 
Degau sydd a'u bronau'n brudd,— 
Cotio 'i eirian mwyn toddedig, 
ia mor isel-frydig oedd, 
Pa mor serchog y traddodai 
Ei bregethau in' ar g'oedd. 
34 Ffarwel Philiips dduwiol, ddawnus, 
Er mor anghysurus yw, 
Mwy ni'th welaf haf na gauaf, 
Mewn wedd fwynaf dros dy Dduw ; 
Mwy ni'th welaf yn Drenewydd, 
Mwy ni'th welaf yn Drewen, 
Yn cyhoeddi'r Aberth hwnw, 
Drwy'r hwn fu farw ar y pren. 


35. Diau cofir drwy'r Deheudir, 
A'r Gogledd-dir oll o'r bron, 

. Âm seiniadau'i lais treiddiadawl, 
Tra bo'r bel ddaearawl hon; 
Ysgogiadau 'i ddawn nefolwych, 

Wnai yn fynych eurwych waith ; 
Cof am dano fydd gan ddegau, 
Draw ar fanau 'r nefoedd faith. 


36 'Duw Ior haeledd fo'n hymgeledd, 
Ac yn goledd cymmwys cu, 
Yn Drewen ac yn Brynseion, 
' I'w anwylion yno sy' ; 
Rhyw un etto gaffo'ì ethol, 
 Fyddo'n ol ei reol ef, 
Er cynnorthwy i Seion denlir, 
"Ddringo fynu tna'r nef. 

















9 


37 Ffarwel Phillips !—mwy ni'th welaf 
AT y ddaear hygar hon, 
Mewn Cwrdd Cwarter na Chymmanfa, 
Gyda'r Teulu'n gwledda'n llon ; 
Parch* yn gufwyn yma gefaist, 
Cyd a buaist ar y llawr, 
, Parchus fyddi yn oes oesoedd, 
Oddifewn i'r nefoedd fawr.” y» 


35 Ei gyfeillion drwy holl íWaliaf. fr Wales, Cymru. 
Sydd y dyddiau yma'n drist, 
Na alerwch, mae e, cofiwch, 
| 'Nawr yn heddwch Duw a Christ; 
Ond addasach i chwi, 'n hytrach, 
i W ylo'n amlach am eich bai, 
Fal cyrhaeddoch fryniau gwynfyd, 
Gyda'r Etholedig rai. 


39 Ei Rieni sy'n galaru, 
O waith colli 'u plentyn cu, 
Cym'rwch galon —nid rhaid galar, 
Er ei fod mewn daear ddu, 
| E ddaw borau egyr dorau, 
| Dryllir rhwymau angau a'r bedd, 
Pryd y cewch ei weled etto, 
(Er gofidio) yn ngwlad yr hedd. 





| 40 Magwyd ef mewn wedd hyfrytaf, 
b Ym mynwesau 'i Dad a'i Fam, ^ 
| Yn dra chulwys yr ymgelent, 
Ac ei cadwent rhag cael cam ; 
Er y cyfan rhaid boddloni, 
I lywyddiaeth Brenin nef, 
' Ef a roddodd ef a ddygodd, 
Pendigedig fyddo Ef. 
41 O Salina,t paid galaru, t Ei Wraig. 
Dan lawenu cwyd dy ben, 
Yn dra buan cei fyn'd adreu, 
Hwnt i gaerau'r nefoedd wen; ( 
Duw fo'n gymmorth it' fucheddu, 
Drwy gydweddu ar y llawr, 
A'r rheolau cywir hyny, 
Roddwyd in” gan Iesu mawr. 
42. Wrth roi heib'o 'rwy'n dymuno, 
| Rhad Duw etto atom oll, 
| Fel addaser ein heneidiau 
| I well lle heb un ar goll; v 
Brysio wnelo'r borau hyny, 
Cawn heb dewi fod yn nghyd, 
| Yn cydganu Haleluia, 
| Byth i'r Bod a lywia'r byd.— Amen. 
* Herwydd eì foneddigeiddrwydd digyffelyb, parchid ef yn fawr 
gan bob Pnwadau Crefyddol a'i hadwaenai, drwy Gymru a Lloegr. 





J.L, BRiGSTOCKE, ARGRAFFYDD, UABRFYRDDIN. 





